


NR RAA UA LITA CAC 


TÓNLIST 
Borgarleikhúsið 


MYRKIR MÚSÍKDAGAR 


Myrkir músíkdagar: Verk eftir 
Steinunni Vasulka, Kjartan Ólafs- 
son, Kojiro Umezaki, Magnús 
Blöndal Jóhannsson og Hilmar 
Þórðarson. Miðvikudaginn 23. 
febrúar. 





„FJÖLMIÐLAR“ ættu með 
sóttu að ná yfir multi-media grèin- 
ina, en það orð éð víst þegar upp- 
tekið. Þó mætti kannski notast við 

rð eins og 'fjöltækjalist', þangað 
til rétta orðið er fundið. Á tónleik- 
unum á miðvikudagskvöldið var 
náði hugtakið yfir rafeindatónverk 
í samvinnu við myndbandsmiðil. 
inn, nema hvað verk Japánans 


Umeza' var fyrir „live“ staku- 
hachic lveskandi tölvuvinnslu. 


TónlisL tuttugustu aldar *efur 
kvíslazt í margar sérgrein . Og 
má deila um. “ort sumar þeirra 
séu ek'i það ngt komnar frá 
uppkariegu listereininni að hægt 
sé að tala um nújar greinar, | ium- 
um slvikum nær vísindarannsókn- 
um (að slepptum hreinum uppá- 
komum og leigstaskap) én „list“ 
| viðteknum skilningi. Á sama tíma 
verist hins vegar í vaxandi mæli, 
að ré=kin milli deild - :vfna niður 
fyrir hið -~ inanlega, í k pess 
cam sa h, vir sétur stundum 
ými sét 'aufu eða fani? 
hvíta s pr r yfirfærðri merk- 
ingu. þ.e. sk: „að í einu tilví ryr- 
ir —amodags“ hljóðfæri, í öðru 
hannað algéntma (með einföldu 
j-i) í tónemíðaforrit fyrir tölvur. 
Þeir vilja deilast víða, Ingjöldsó- 
me“ ir g giti það um festa 
höturaa .. öldsins. 

Þegar tilraunir ér. í forgrunni 
(að maður segi ekki tilraunanna 
vegna). beinist athyglin gjarnan 
að „konseptinu“, hugsuninni að 
Yaki verksins og hvernig höfundur 
hrinti henni í framkvæmd. eins og 
lögg ná aiá af lengd verk.ýsinga 
í tónleikaskrám. Útkomunni hætt- 
ir ti að skipta minna máli, og 
þarfir hlustandans geta siðan 
mæ“. afgangi. En fráleitt væri að 
vilja tilraunastarfsemi feiga, hún 
verður að fá sitt breik, og jafr.frá- 
leitt væri líka að æ*lazt til að hun 
skili alltaf fimm-eirr. -i fullkomn- 
un, Þar að auki getur sjálf aðferð. 
arfræðin kringum tól og tæki ver- 
ið beinlínis heillandi umræðuefn!, 
einnig fyrir minna innvígða. En 
hvað skili sér sem „líst“, blýtur 
tminn inn að skera úr um. 

Af tyrrgreindu má gruna, að 
undirritaður telur sig meðal ytri 
koppa í bessu sérhæfða búri raf- 
einda og föltækni. Áheyrendur og 
„horfendur umrætt miðvikudags- 
kvöld virtust enda margir hverjir 

„anndir marki sértrúarsafnaðar, 
ng lá bað í hlutarins eðli, en tölu- 
vert hlýtur samt að hafa slæðat 
inn af forvitnum sakleysingjum, 


Taa af hn T Hila o z= A = =s = ETT) 





setnir, og örlaði jafnvel á eftir- 
væntingu. 

„Samband myndar og hljóðs virt- 
ist ranga bezt upp í fyrsta verk- 
inu JLeifrarránir. Myndhlið:n var 
tekin í má'msteypusmiðju og sýndi 
nærmyndir af ýmsum málmáhöld- 
um Í vinnslu. Hljóðhiiðin var unnin 
úr slaghljóðum. Sem sagt mjög 
„lýjandi“ verk, en á sinn hátt póe- 
tískt, 

Eftir Kjartan Ólafsson var eina 
myndlausa tónverk kvöldsins, 
Summary. Three Worlds Accord- 
ing to One (frumñ.) samsétt úr 
margvíslegum -bútum úr fyrri 
hljómsveitar- og kammerverkum 
höfundarins auk strófna úr strjúpa 
Sigrúnar Hjálmígsdóttur, urnið 
með blandaðri raftækni, tónsmiða- 
forriti Kjartans CALMUS (auk 
annarra hljóðhónnunarforrita) Í 
Helsinki í fyrra og dreift hnngóma 
um átta hljáðrásir. erkið vár 
framan af ógnvekjan... aggressíft 
og stundum beinlinis óþægilegt 
áheyrmar, þegar tröllac n málmf- 
lykki virtust hvaðanæva ætla að 
hrynja yfir hlustendur. Engu 
síður var ómheimur Kjartans 
heild allfiðibreyttur og fjaraði út 
-oð  koamískum hafmeyjasöng 
pul stappaði háskalera nærri því 
að vera fallegur. 

Kojiro Umezaki bles á hin 
fornu japönsku bam  sler flen 
shakuhachi í verki eftir 3 -an sig 
‘rá í fyrra, Gestures, Tactile and 
7 ;hered. Flautan var snúruð við 
magnara og hljóðvirnslutæki, er 
minntu sum á & „wlbendalykkjur 
í árdagt rafeindatónlistar og 
stjórnuðust af hreyfingum og/eða 
blæstri. Jxemmtilee hugmynd að 
tengja þannig fortid og nútið, en 
skeifing náði maðurinn litium tóni 
miðað við allt lofthvissið. 

Eftir óldung rafrænnar farmúr- 
stefnu á Íslandi, Magnús Blönda. 
Jáhannsson, var enducflutt Sam- 
tirni (1961) fvnr segulband, Í 
þetta sinn með á„straktri videó- 
mynd sem fyrir undirrituðum rif): 
aði upp heilaþvottaratriðið úr kvik- 
myndinni The Iperess File. Verkið 
er eit“ elzta raftónverk lands- 
manna og befur farið víða um 
heim, Í samanburði við mögulein- 
ana í dag er hljómheimur þess 
eins nakinn og hrár og vera má, 
en samt (ekki sízt að viðbættum 
ðeplagangi videótjaldanna) gætt 
skemmtilega fráhrindandi hrolli, 
er minnir á gamlan géðtryili eftir 
Hitchcock. 

Ferð Hilmars Þórðarsonar var 
síðast; samið fyrir japanskan bal- 
letthóp, er sýndi listir sínar "ppi 
á tveim myndbandsskjám Í ultra 
slow motion. Tilvalin afvötnun tyr- 
ir tölvuleikjafíkla hér á öld hrað- 
ans. Tónlistin notaðist mjög við 
klinghljóð úr ýmiss konar klukkum 
og bjöllum, en skild! sáralítið eftir 
hjá undirntuðum, enda skammtur 
kvöldsins orðinn ærinn fyrir aðra 
en þá hörðustu. 


+ 
Fa =i w A Ari 


Steina Vasulka 
skiptir um verk á 
Kjarvalsstöðum 


Nú stendur yfir á Kjarvalsstöðum fyrsta einkasýning Steinu Vasulka hér á landi. 
En Steina er einn af frumkvöðlum videólistarinnar á alþjóðlegum vettvangi. Þetta er því 
einstakt tækifæri fyrir listunnendur að kynnast verkum hennar og ferli. 


Á sýningunni verða sýnd alls fjögur verk Eldrúnir, Raddbeiting, Ferund frá Tokýó og 
Ptólómeos. Verkin voru öll valin með það í huga að þau séu fyrir fjórar rásir. Hvert verk 
mun verða sýnt í tvær vikur í senn. Fyrstu tvær sýningarvikurnar var sýnt verkið 
Eldrúnir en frá og með föstudeginum 12. apríl verða sýnd verkin Raddbeiting og 
Ptólomeos. 


RADDBEITING 

Allt frá 1970 hefur Steina notað hljóðritanir frá tónleikum til að samræma eða ummynda 
myndbandaefni. Oft er hljóðið frá hennar eigin fiðlu: í verkinu Vocalizations (Raddbeiting) 
var rödd tilraunasöngvarans Joan La Barbara hljóðrituð á margmiðlunargjörningi með 
Steinu árið 1986. Með söng sínum bjó söngkonan til myndbands-lykil-munstur á 
mónitora á sviðinu. Myndbands-lykill („video key“) er fígúra, form eða munstur sem skiptir 
skjámyndinni í það sem er innan og það sem er utan formsins; hægt er að setja ólíkar 
myndir inn í þessi tvö rými með rafeindatækni. | Vocalizations eru tvenns konar 
lykilmunstur: fimm láréttar línur sem minna á nótnastreng annarsvegar, hinsvegar 
skammæ óregluleg form og munstur sem birtast og hverfa með sveiflunum í rödd 
söngvarans. Bláleita elfurin innan nótnastrengsins er raunar hraunstraumur á Íslandi; 
fyrir utan (í „bakgrunninum“) er landslag Nýju-Mexíkó, séð úr þyrlu og úr bifreið á ferð. 


PTÓLOMEOS 

Þetta verk var samið 1987, og er hluti af stærri heild sem Steina er enn að vinna að og 
kallar Machine Vision (Vélsýn), þar sem hún kannar sjónarhorn og hreyfingar 
myndavélar sem maðurinn getur hvorki framkvæmt né stjórnað. Þetta verk ber nafn 
Ptólomeosar, hins kunna gríska stjörnufræðings, sem uppi var á 2. öld og taldi jörðina 
miðpunktinn í flötum og disklaga alheimi. Steina hefur gaman af því hversu rangt 
Ptólemeos hafði fyrir sér, og lætur hér sem vinnustofa hennar í Santa Fe sé miðpunktur í 
margþættum, varanlegum, margtöluðum og fjölrödduðum alheimi sem er færður frá 
miðju með stórfenglögum og oft stórskemmtilegum hætti. Verkinu er skipt í sex sífellt 
flóknari hluta sem kalla mætti hreyfingar með tilbrigðum. Fyrirmynd uppbyggingarinnar 
er eins konar keðjusöngur sem leysist upp — samsvarandi raddir, hringir og 
endurtekningar sem flytjast til í tíma og rúmi og eltasi á, en ná aldrei alveg saman eins og 
almennilegur keðjusöngur á að gera. Þessi ruglaði alheimur Steinu er allt í senn, 
samfelldur og ósamfelldur í tíma, samhverfur og ósamhverfur, miðlægur og dreifður. 





